
IV. Winnipeg, Man. Nr. 4. 


KALDEUMENN HINIR FORNU. 


Framhald 

Saga. 

Lengi var það að menn voru alveg ráðalansir með sögu þj'óða 
þessara þar eystra. Menn vissn ekkert um það hvenær konungar 
þeirra liöfða lifað. En þegar menn f'undu bókasafnið Asshurbani- 
pals hið mikla í rústum Ninive-borgar, þá fóru menn smátt og smátt 
að geta fetað sig áleiðis. Asshurbanipal hafði iengi útt í stríði við 
nágrannaríkið Elam og lauk því svo, að hann vann höfuðborg 
þeirra, Shushan, árið 645 fyrir Krist. Frásagan um það er öll Ietr- 
uð á töílur í safni hans og segir þar meðal annars, að hann hafi 
fundið þar í musteri einu í hinni sigruðu borg, líkneski af gyðjunni 
Nana er flutt hefði verið þangað frá eigin musteri gyðjunnar í 
Urukh (Erech eða Warka), haíi það gjört konungur einn, Ivhudur 
Nankhundi, er óð yfir Accadsríki 1635 árum áður; nú segist Asshur- 
banipal hafa íiutt gyðjuna heim aftur í sitt eigið hof. Ef að menn 
leggja nú saman 1635 og 645 kemur út ártalan 2280 f. Kr. Þá var 
Khudur-Nankhundi á ferðinni. Og þá voru í Kaldeu reist hof og 
hörgar. Þá var trúin komin á það stig hjá þeim, en nú hafa menn 
komist enn lengra upp jafnvel upp yíir 4000 f. Kr., og þá er þar 
komin nokkur mentun, þá ei'u ríki stofnuð, þá er farið að rita merka 
viðburði, sem síðar skal frá skýrt. 

Enginn vafi leikur á því, að í fyrstunni þegar rúnir þessar 
segja oss frá Kaldeum, þá er landinu skift í ótal smáríki, í hverju 
ríki er einhver mikil borg höfuðstaðurinn, og eru borgir þær orð- 


— 50 


lagðar fyrir musteri cða liof eins eðnr aonars guðs. Ilöl'ðingi borg- 
árinnar og rikisins cr nokkurskonar iiofgoði; ‘-patcsi” cr liann kall- 
aður á þeirra tungu. Eru allar líkur til, að .fvrst hafl musterið 
eður hottð vcrið bygt, en að hoflnu safnaðist klerkaiýður mikijll og 
svo fleiri og fleiri, on yflrprcsturinn sjálfk jörinn til höfðingjn. 

Efst uppi í fornöid þeirra bóiar á miklum konungi, Sharrukin 
að nafni; var hann konungur í Acead öðru nafni Agade og er iiann 
vanalega kailaðnr Sargon fyrsti, þvl að svo var nafnið stafað, er 
menn fyrst lásu úr því. I höfuðborg lians, Agado, læflr fundist 
myndastytta af hormm og letrað á að það sé likneski hins mikla 
Sharrukin konungs yiir Agade. Alt til skamms tíma, lioíir kon- 
ungi þcssum verið blandað sáman við annan konung, Sargon að 
nafni iíka, cr lifði 1800 árum seinna eður um 2oOO árum f. Kr. En 
nýlcga fanst kcfli frá dögum liins seinasta Babýloníu konungs Nabo- 
nídusai’, (um 550 f.Kr.), og gctur keíli það um Naram Sin son Shar- 
rukin's, cr lifað hafl il200 árurn fyrri, cða 3850 f. Kr. 

i 2 ;ið er annars skrítin saga. sögð um þennan Sargon 1. Það er 
sama sagan sein 2200 áruin síðar var sögð af Móses foringja Gyð- 
inga. Sagan er letruð á myndastyttu Sargons, meira en 3850 árum 
fyrir Ivi'ist, svo að enguin klerki getuv tekist að stela hcnni og eigna' 
hana Gyðingum. Konungurinn er lát.inn segja sjálfur að hann hafl 
eigi þckt íöður sinn, cn að móðir hans hafl alið hann í leyni náiœgt 
Euphrat og að ælt sín liafi vcrið ríkjandi í landinu. “Ilún (möðir 
iians) iét mig í rcyrkörfu og lokaði dyrum arkarinnar með biki og 
Iét körfuna út á fljótið, sem drekti mér ekki. Eljótið bar migáfram 
til yatusberans Akki. Aumkvaðist hann.ylir mig og tólc niig upp 
og gerði mig að garðyrkjumanni sínum. Var ég þá elskaðuv af 
gyðjunni Ishtar.” 

Sargon þessi var herkonungur mikill og fór herferðir yfir Sýr- 
iand, yfir rílcið Elam; liann bygði borgina Agade og reisti þar höll 
mikla og hof ágætt. Segja rúnirnar að hann hafi farið alt vestur að 
Miðjarðarhafi og haldið heim aftur í sigurför. Eann ríkti í 45 ár. 

Aðrir fornkonungar miklir voru þeir Gudea (um 3200), Urea 
(um 2600), Kudur-Nankhundí (2280), Kudur-Lagomar (2200), 
Ilammurabi (um 2000) og Sargon hinn seinni. 

Sargon liinn seinni er merkur að því, að hann stofnaði bóivasafn 
mikið og á hans dögum kom nýr straumur inn í trúarlíf þjóðarinnar. 
Það voru scniitisk áhrif scin þá komu til grcina. Jlenn af scmitisk- 
um ættstofni höfðu komið að sunnan og vcstan frá liinum persneska 
flóa, og náð fót'cstu í Jandimi. Þeir voru af sama ættstofui og Gyð- 
ingar, eða réttara, Abraliam ættfaðir Gyðinga var af þcirri þjóð. 




— 51 —■ 


Þeir iluttu inn í landið nýtt mál og nokkuð fullkomnari trúarsiðu. 
Stundum komust mcnn af flokk þeirra til valda og mál þeirra varð 
við og við mál liöfðingjanna að minsta kosti. l.ða svo er að sjá á 
rúnuin frá þeim tíma. Áður var málið eingöngu turanskt, agglu- 
tinativt, en nú varð það semitiskt, beygjanlegt. í söfnum þeim sem 
Sargon þessi hinn síðari setti á fót, lét hann rita orðbækur og mál- 
fræði yfir hið forn-turanska mál á semitisku, og þeim er það að 
þakka að menn nú geta lesið það. Auk bókasafnsins í Agade, stofn- 
aði hann einnig mikið bókasafn í borginni Urukh, er síðan var köil- 
uð “bókaborgin.” Þaðan safnaði Ashurbanipal seinna miklu af hin- 
um fornu fræðum og flutti til Ninive. Af konungum þessum hinum 
fornu hefir Ilammurabi verið einna merkastur. Hann hafði rekið 
útlendingana út úr landinu. Hann hafði látið grafa síki mikil til að 
veita vötnunum um landið og auka akuryrkju. Hefir það verið 
ákaflega mikið verk og hið þarfasta fyrir land og lýð. Með þessu 
ræktaði hann upp stóra fláka, sem áður höfðu sandauðnir verið. 
Hann safnaði öllum smáríkjunum saman undir veldi sitt og að öllu 
hefir hann verið mikill og ágætur höfðingi. 

Af borgum í Euphratsdalnum á þessum tíma viljum vér nefna 
helstar : Urukh (bókaborgina), Agade, Eridhu. Þar var Ea dýrkað- 
ur, var hún niður við árósa; Larsa, sólarborgina; Ur, þar var tungl- 
guðinn dýrkaður og þaðan kom Abraham. Þar voru þeir í einn 
tíma konungar Urea og synir hans Dungi og Nipur. Þegar borgir 
þessar stóðu í blóma, frá því um 4000 til 2500 fyrir Krist, þá heyrð- 
ist lítið eða ekkert getið um Babylon, og hefir hún þá ekki verið 
bygð. Það fer fyrst að bera á henni litlu fyrir 2000. Er ætlað að 
einn af félögum KedorIaómers,er hertók Lot og barðist við Abraham, 
hafl verið konungur Babylónar. En þegar timar liðu fram, alt frá 
dögum Hammurabis, fór hún að setjast í forsætið meðal borganna 
þar eystra. 


Trö Babylonsmanna. 

Á gömlum töflum þeirra Kaldumanna flnnast sögur um það, 
hvernig þeir hafi lært akuryrkju. listir ýmsar og borgaralegastjórn. 
Þessar sögur koma heim við það sem Berosus sagnaritari scgir um 
það efni. Hann segir svo frá að upp af eða upp úr persneska flóan- 
um haíi komið skepna ein, hálf fiskur og hálf maður. en vitur mjög. 
Líkaini skepnu þessarar var fiskslíkami, en undir fiskshöfðinu var 
mannshöfuð og undir uggunum mannshandleggir og undir sporðin- 
um mannsfætur. Mál liafði skepna þessi sem aðrir menn og var á 
landi um daga en í sjó um nætur. Berosus nefnir hana Oannes, eða 



þ;'.ð er afbökun orðsins er & að vera O-Ka-Iían = O-Ea-fiskur. En 
Ea var cinn af liinum þrcmur yfirguðuni þeirra forn-Kalclcninanna, 
og vinvcittur mönnunum öllum freinur cn liinir. Ifann var guð 
djúpsins og vatnanna eins og áður er skýi't frá og sá hinn satni, cr 
Gyðingar seinnanefndu Jahve eða Jehóva. 

hessi Oantics cða Ea Han kcndi nú uiönnunum akuryrkju hæði 
að sá í jörðina og skera upp, hann kendi þcini að liyggja borgir, að 
smíða eitt og anna w , að sctja lög og i'cglu, að rista rúnir og spá cftir 
sfjörnum o. ff. 

Þetta ætla menn að sc vottur um það, að sunnan frá persneska 
flóanum hafl komið inenn á hærra mentunarstigi er kent hafl hinum 
fornu íbúum fandsins ýmsar listir. Það voru óefað semitiskir flokk- 
ar, sem þar komu að sunnan og blönduðust saman við frumbyggj- 
ana. Má sjá það á því, að málið á rúnum frá þcim tímum er oft 
seinitiskt. Semitar þessir voru fróðir mjög í stjörnufræði og stjörnu- 
dýrkendur. Þeir þcktu hin 12 merki dýrahringsins og skiftu árinu 
í 12 mánuði og voru 30 dagar í mánuði hverjum, en þá vantaði þá 
5 daga upp á árið og löguðu þeir það mcð því að bæta inn 13da 
máuðinum 6ta livert ár. 

Trú frumbyggjanna var, sem sagt, trú á ótölulega anda, en trú 
þessara liinna nýju manna var trú á himintunglin á sól og tungl á 
pláneturnar Merkúr, Venus, Mars, Júpíter og Saturn, og blandaðist 
sú trú saman við gömlu trúna, enda voru himintunglin dýrkuð líka 
fijá frumbyggjunum. Eftirtektavert er það, að á rithætti þeirra rita 
þeir nafnið guð á eistu tungunum með stjörnu. Á hinu semitiska 
tungumáli, assyrisku, lásu menn svo merki þetta “ilu” á shumiro 
Áccadisku var það “Dingir”. Þetta hvorttveggja þyddi: guð og á 
hebresku er það sama nafnið og kemar fram í orðinu Elohim, sem 
svo oft kemur fram í ritningunni; en á arabisku lcomur það fyrir í 
orðinu: Allah (guð). 

Brátt fóru prestarnir að ná völdum miklum hjá þjóðum þcssum, 
þeir voru stjörnufræðingar og stjörnuspámenn. Og með því að 
menn trúðu því, að stjörnur, sól, tungl og plánetur væru vfirnáttúr- 
legir guðir, þá var það mjög cðlilegt að guðir þessir hefðu áhrif á 
kjör manna og hagi. Því voru engir jafn fróðir um þetta og prest- 
arnir, og því fóru allir til þciira og leituðu ráða lijá þeim. Þeir 
gátu reiknað út gang himintunglanna og þcir reiknuðu út æfiferil 
manna og spáðu því fyrir urn óorðna hluti. Brátt risu því upp 
musteri þar sem helstu prestarnir höfðu aðsetur sitt og utan um 
musterin heilar borgir, og smádrógst valdið svo í hendur prestanna. 
Voru þeir kallaðir “patesi” og var því vcldi þeirra bæði prestlegt 



og veraldlegt og urðn þeir konungai' borganna. — Prestakonunga-r 
þessir sáu það glögt, að þeir gátu þvi að eins liaft noí af alþýðunni, 
að þcir hyltust meira cður minna að trúarskoðunum hennar. í'eim 
kom því ekki til hugar að útrýma hinum gömln trúarbrögðum, licld- 
ur blönduðu þeir þeim saman. Aður voru Anu himnaguðinn, Ea 
jarðarguðinn og Mulgc undirheimaguoinn, myrkraguðinn; voru 
þctta helztu guðirnir. En svo breyttist nafnið á Muigc (myrkra- 
guðinum) í Bel. Ann köiluðu þeir drottinn hins stjörnustráða him- 
ins, fruingetninginn, liinn clsta, og föður guðanna. Ea var drottinn 
djúpanna (sbr. “guðs andi sveimar yfir djúpinu"). Ilann var ímynd 
viskunnar og kærleikans, liann hcit rcglu í heiminum og lct hann 
ganga eftir vissum iögum. En hinn eiginiegi skapari heimsins var 
sonur Ea : Bel. Ilann bjó til heiminn og setti hverja stjörnu á sinn 
vissa stað; þýddi nafn hans: drottinn. Ut frá þessum þremur 
heimssköpurum gekk svo önnur þrenning, cr stóð miklu nær mönn- 
unurn. Það var Sin, tunglið, Shamash, sðlin og liaman, loftið. A 
tungu Semita kölluðust þeir: liiun f'yrsti Uruki eða Nanuar, annar 
Ud cða Barbar og þriðji Im eða Mermer. Of't er tunglguðinn Sin 
kallaður guðinn 30, cr þýddi það að hann mældi tímann og réði 
tölu daganna í mánuði hverjum. Sólin Shamash var talinn voldug- 
ur guð og elskulegur og mörg voru ijóð þau, er honum voru sungin 
til dýrðar. Raman, loftguðinn, var öllu óttalegri; var hann ein- 
kendur með þreföldum þrumuíleyg og réði hann þrumum, eiding- 
um, hagli og vindum. Undir velvild hans var uppskeran komin, 
því hann rcði yfir rcgiiinu. Stundum gekk hann fram í bræði sinni 
og reif þá trcn upp með rótura, cyðilagði uppskeruna eða gcrði eyði- 
lcggjandi ílóð. Hann var valdur að skorti, hungri og drepsóttum. 
í liendi scr haf'ði hann ieiftrandi sverð cr luinn cyddi öllu mcð, og á 
það óefað að tákna eldinguna (sbi 1 . Cherubann með loiftrandi sverði 
er átti að gæta aldingarðsins). 

Á eftir guðum þessum komu pláneturnar cða guðir þcir sem 
þcim rcðu. Nindar (líka nefndur Nincp eða Nineb) réði fyrir Sat- 
urnus; mcðaigangarinn gamli Meridug réði fyrir Jupiter; kölluðu 
Gyðingar liann Mcrodak. llerguðinn Nergal réði fyrir Marz, en 
Nebo eða Nabu, sendiboði guðanna, réði fyrir Merkur. Iiarin dýrk- 
uðu cinkum stjörnufræðingar. Plánetunni Venus réði gvðjan Ishtar 
ástagyðjan og var hún merkust allra guða í fiokki þcssum, því að 
allir þurftu hennar að leita. 

Allir höfðu guðir þessir konur. Mcrkastar voru Anat eða Nana 
jörðin, kona Anu; Bclit, frjófsemdin, framleiðslan, kona Bcl og þýð- 
ir naf'nið; frúin : Anunuit (tunglið) var kona Shama-h, og svo var 



ástgyðjan Isliftar drottning kærlcikans og fegurðarinnar. Bóndi 
hennar var Dumuz (sólin) cn í hjöskap þeim ræður Ishtar öllu ogcr 
Dumuz henni undirgeíinn. 

Tali.akorfi þcirra Kaldeumanna var bygt á tölunni 12 en ckki 
á tugunum. lleiknuðu þcir alt samkvæmt því. Himninum skii’tu 
þeir í 12 hluti, árinu í 12 mánuði. 60 Ara tímabil var ncfnt Soss 
(5.12), 600 ára tímabil Ncr og 3600 árabil nefndu þeir Sar. Sam- 
kvæint þessu höfðu þeir 12 hina meiri guði: Anu, Ea, Bel, Sin, 
Shamash, Raman, Nindar, Maruduk, Ncrgal, Nebo, Belit og Ishtar. 

Ea var elslcaður mest allra guða og átti hann hof mikið með 
syni sínum Meridug í borginni Eridha við Euphrats-ósa. Tungl- 
guðinn Sin átti hof mikið í Ur, borginni scm þeir Abraham komu 
lrá forðum. Skamt þar frá var Erekh; áttu þau hof þar hjónin Anu 
og Nana, himinn og jörð. Shamash, sóíarguðinn, átti hof í Larsa ; 
sól og tungl höfðu til samans hof í Sippar. í Babylon var musteri 
Maruduks (meðalgangarans), o. s. frv/ 

Mcnn skyldu nú ætlaað svona margii guðir iief'ðu nægt mönn- 
um í þá daga, cn það var öðru nær. Það kom af' því, að í þá daga 
tilbáðu menn aíiið, kraftinn, hvar sem hann kom fram, og héldu að 
hann væri scrstakur guð, livort heldur það var sólin cða regnið, cða 
svcrðið eða örin cða steinninn. Þcir höfðu 300 Ig'igi cða anda him- 
ins og 600 Annunaki cða anda jarðar. Þessir guðir voru hinir fornu 
guðir þjóðarinnar og var þeim haldið í hciðri jafnframt hii.um nýrri. 
Særingamennirnir gömlu, scm liöfðu í frammi scið og særingar, voru 
jafnvel teknir í tölu prestanna og mynduðu fiokk út af fyrir sig, og 
voru nærri í meiri metum lijá alþýðu, en prestamir. 

Þá eru spásagnirnar eitt atriöi í trúbrögðum Kaldeumanna. 
Þær leiddu mjög eðlilcga af þeirri trú þeirra, að hvert dýr, livcrt 
gras, hver steinn, hver og einn einasti hlutur, iifandi eða lífians, 
licfði sinn anda, og því máttugri sem andar þessir væru, því meiri 
álirif hcfðu þeir á gang hlutanna, á viðburði mannlífsins og athafn- 
ir. Þeir tóku því mark á öliu sem fyrir bar. Voru þeir því drauin- 
spekingar mikiir, þýddu þyt vindarins í laufi trjánna, nið iækjanna, 
stefnu eldinganna. Þeir spáðu úr tómum vatnsílátum hvernig æfi 
manna yrði, spáðu af eidinum livernig hann blossaði, af reyknum 
er lagði upp af eldinum, af allra handa fyrirburðum, flugi fugla, 
útliti innýfia, slátur- og fórnardýra, af vanskapnaði barna og annara 
dýra. I stuttu máli var varla nokkur lilutur til sem þeir ekki tóku 
mark á. Af sp&sagnarritum þessum eru enn til um 100 ietraðar 
töflur, og lítur það þó út íyrir að vera að cins lítið sýnishorn. Voru 



— 55 


sp.'.sagnir þessar gei'ðar að hoilmikilH vioindagrcin i þ'i itagn, ef' svo 
íná að oi'ði komasfc, og sctjum vú' hér lítið sýnishorn af þeim : 

“Ef að grár hundur'kcmur inn í liöll cina, þá brcnnur hún. Ef 
að dökkgulur liundur kcmur inn í iiöll cina, þi verður friður sam- 
inn við óvinina. Ef'að hundur kemurinn í musteri oitt, þá sleppa 
guðirnir licndi sinni aí' la.ndinu. En sé Imndurinn hvitur, þá vcrð- 
ur gi'unnur mustcris þcss traustur, sé hann svartur, þá mun grunn- 
urinn raskast. Ef að hundur spúir í liúsi cinu, mun liúsbóndinn 
dcyja,” o. s. frv. Suinar liugmyndirnar eru svo fágætai-, að þær 
koma aldrci fyrir, cins og t. d. þcssar: “Ef.að kona ein fæðir barn 
mcð Ijónseyfum, þá niun voldugur konungur ríkja í landh'.u, fæði 
hún barn mcð í'nglsncfi, niun friður ríkja. Fæði drotning hain mcð 
ijónsandliti, íiriii enginn mótstöðumaður gdta staðið móti kouungin- 
um ; cn fæði hún höggorin, vorðar konanguriun voldugur. El að 
meri eignast folald mcð Ijónsmakka, þá niun liöf'ðingi landsins að 
cngu gera óvini sína.’ ; Og íieira þcssu líkt. 

Vér sjium á þessu að Kaldcar hafa verið ákaíicga niiklir trú- 
mcnn npp á sina visu. Piestamir, stjörn'..spámcnnirnir, særinga- 
menniniir, galdramennirnir, spisagnainéhnirnir < g drauinþýðerid- 
uniir voru allir í mjög miklum meturn lijV þeim. Allir lciluðu ti! 
þcirra, jafnt íatækir sem ríkij’, eins konnngar sem kotkarlar. Þeir 
voru vísindamentr sintra tíina. Þegar Babyionarríki leið U'ndir lok 
og Kaldear hættu að vcra til sem voidug þj 3ð, þá droifðust þcir út 
nnr Ireirninn. “Vitringnr austuríanöa'’ cr algengt nafn, sem aiiir 
þc.kkja cr gcrt geta nokkra kröíu til þekkingar. Þcir ftttu að koma 
að vöggu Krists, og þessir vitringar voru cítirkomcndur og a:ftiik- 
cndur þcssura gömiit stjörnusp.'uminna, töframaniia og særinga- 
ínanna. Þcir voru ráðan'autar konunganna ekki linungis í fornöld- 
inni, heldur einhig fram á vora tíma. Frá Kaldcum og fyrirrcnn- 
urum þcirra, Síu.rmiro Accad-<, cr liún cinkutn konrin Norðurálfutrú- 
in á stj'intuspri', galdi'a og alls konar spásagnir,—þcssi trú, scín enn 
þá eymir svo mikið cftir af mcðal inentaðra þ.jóða, sem kallast, svo 
som ao ‘lesa í lófa,’ ráða di'airma, trú á drauga aftnrgöngiu - , særing'ar 
og ótal önnur hindurvi-tni og hégiijur. Þeita liclir gert menlun 
þjððarrna og ö’lurir andiegiim og siðferðisieguin þroska þciiva stór- 
skaða. Og það cr sannai lega þreytandi að þurf'a að berjast gegn 
þessu iikutn skoðanunr nú á t’muin. 

Eu vér megunr !ika gæta þcss, að vérliöfum Kaldcnniöniuim þcss- 
itnr ruikið að þakka. Fr'- þcinr höfum vér crft skiftingu tínrans, 
uppgötvnn sóiskífunnar, skifringu ársins í .2mánuði, skifting vik- 
Unnar í 7 daga, scm helgaöir voru : sálu, tungii og þcssum gömlu 



5 plánctum, guðum þeirra Kaldeumanna. IJjá okkur er ekki orðið 
íleira eítir af nöfnunum gömlu, cn nöfn tveggja hinna fyrsiu daga 
vikunnai'. En það kcmgr af þvl, að Norðmcnn þurftu að koma þar 
að sínum guðum, og klerkar seinna þurftu að minna á dauða Krists 
og þvottdag Gyðinga. 

Vcr vitum nö að Kaldeumenn hcldu einn dag vikunnar hclgan 
og kölluðu liann Sabattu, er þýðir hvíldardag. Þá mátti engan mat 
sjóða, ekkiskifca klæðum eða bera fram fórnir. Konungurinn sjálf- 
ur inátti þá ekki tala á almannafæri, ekki keyra í vagni, ekki gjöra 
neitt opinbert starf og jafnvcl ekki neyta meðala þótt hann sjúkur 
væri. Þctta sjáallir að er lifandi fyrirmynd lielgidagahalds Gyðinga. 

Framhald. 


ATHUGASEMDIR 

vib fyriulbstur sÉiiA N. Stbingríms Þoiii.akssonar “IJm gubdóm 
drottins vors Jbsú Krists,” í Aldamótum 1891. 

Eftir JÖNAS KORTSON, Mountain, N. D. 

E.I.: Ilann dáist að trú liundraðshöfðingjans, sem liafði sagt: 
“bjóð þú að eins n.eð einu orði og mun þjónn minn heill vorða,” og 
segist ekki liafa fundið aðra eins trú í fsracl, og þessi trú hundraðs- 
höfðingjans gefur Iionum tilefni til þess, að lýsa yflr því, að margb' 
muni koma að austan og vestan og sitja til borðs í himnaríki að eins 
vegna trúar þeirra á hann. En eríingjar rikisins, ísraelsmenn, sem 
fyrirheitið var geflð, skyldu vcrða útreknir vegna vantrúar þeirrar, 
sem þcir sýndu honum (Matt. 8). Er leyfilegt fyrir mann að tala 
svona ? 

Sv. Þá er höf. 11. hefir sett fram sýnar liugmyndir í Jesú orða 
stað, spyr hann : “er lcyfilegt fyrir mann að tala svona ?” Mcnn 
mundu nú ætla þetta spaug einungis, en það er ckki. Það cr í 
hreinni prestsalvöru talað, að það séu Jesú orð sem ha.nn talai' af 
sjálfum sér. -Eins sagði Móeses, að guð licfði talað það sem hann 
sjálfur talaði. Sama er um ritara Nýatestamentisins. Þcir láta Jesú 
liafa talað það, sem hann sá eg heyrði hjá sínum foður guði. Og 
Þeir aftur það sem heilagur andi sagði þeim. En þar eð það var 
mótsagnaþvaður, var það vfirnáttúrlegt ogholdlegasinnuðummanni 
óskiljanlegt. Þetta er hinn heilagi andi er inngaf biblíuriturunum 
fyr og síðar guðlegan vísdóm að rita af. En um söguna af hundr- 



aösliöfðingjanum, bcr Matheusi og Lúkasi ekki saman, og ckki lield- 
ur Jóhannesi við þá, og er því lítið lcggjandi upp úr henni. En þó 
liundraðshöfðinginn og sú kanverska hefði tckið Jesúm fyrir guð, 
gat liann ckki oi'ðið það, framar en Páil og Barnabas, þá þeir í 
Lystru vildu offra þeim sem guðum. 

FI. Ilann scgir að liver sem gefur einum kaldan vatnsdrykk 
vegna þess, að hann sc hans Iærisveinn, muni fá laun. 

Sv. Hver scm vcitir spámanni viðtöku vegna þess, að hann er 
spámaður, mun spámannslaun öðlast. 0g hver sem tckur við ráð- 
vöndum vegna þess, að hann er ráðvandur, mun ldjóta hins ráð- 
vanda umbun. Þetta sýnir liið ráðvanda bræðralag, scm Jesús vildi 
koma á í hciminum, en ckki að hann væri að prédika sig guð, sem 
f.l. er að rembast við að sanna, og mcð þvi vill svifta kenning Jesu 
sannleikskraftinum, því að guðs cins só mátturinn og dýrðin. 

F.l. 0g bærilegii munu kjörSódóma og Gómonaádegi dóms- 
ins, en þess manns, sem ekki vill veita lærisveini hans viðtöku, eða 
hlýða hans kenningu. 

Sv. Við þetta þarf ckki að gera mikla athugascmd. Það er 
cins gamalt og guðatrúin, —hótun síðari ófarsældar þöim, sem ckki 
tignuðu guðina. En að veita lærisveini Jesú viðtöku mun nú verða 
torvelt, þar sem eru jafnmargir trúflokkar er hver fordæma annan 
fyrir falskenningar. Því þó maður vilji Icita liðs í biblíunni, þá 
kemur maður þar að botnlausu mótsagnabulli, er öll vitleysa á rót 
sína í, því allir trúflokkarnir eru bygðir á henni. 

Fl. Ilann segir enn fi'emur: hver sem kannast við mig fyrir 
mönnum, við hann mun óg kannast fyrir mínum föður á himnum. 
En hver scm afncitar mór fyrir mönnum, honum mun óg afneita. 

Sv. Ef þetta táknar farsæld og ófarsæld manna í öðru lífi, þá 
verða það engir smá hópar, sein hann blessaður alls heimsins frels- 
ari rekur frá foðurnum allrar miskunar, líklega á dómsdegi. Þar 
sem allir kristnir cru minni tala mannkjnsins, og þeir aftur í mörg- 
um deildum liggjandi hvcr í hárinu á öðrum út af því hvað só að 
kannast við Jesú. Það er ólíklegt að þröngt verði í guðsríki eða 
hökull eða rikkilín presta þar rifni af troðningi, það er að scgja ef 
þcir taka ekki þar til að berjast um guðdóm Jesú síns. En í hjá- 
|eigunni, helvíti, verður annað. Þar verður afarþröng, og þar vcrð- 
ur satan með syndaregistrið, tilbúinn að kvelja hverja sál cftir því 
sem hún heflr til unnið. Er ekki þetta undur fögur og huggunarrík 
kenning ? 

Fl. “0g hann segir : hver sem elskar föður og móður meira 
cn mig” o. s. frv. (Matt. 10). 



— 58 


* 


Sv. Skvldu bíirniri, scm Jesús sag-íi um ‘himnaríki heyrir 
slíkum til,’ liaía clskað haun mcira cn mæður sínar ? Það er þó vit- 
anlega á inóti náttúrulögmálinu o g allri rcynslu manna. 

FJ. 1 0g liver sem ekki tekur sinn kross og fylgir mör, hann 
er mín ckki verður.” (Matth. 10). 

Sv. Ég hygg að UEatthcns hafi hér skrökvað, og að Jesús liafi 
ekki vcrið svona hcimskur og hrokafullur. Enda áiítur Magnús Ei- 
ríksson þetta guðspjall ekki hið sama og það, sem Mattii. ritaði á 
hobresku, og eru fjöida margir snjaUir bibiíufræðingar þcirrar skoð- 
unar. Eru líkur td, að préstum á fyrstu öklum kristninnar hafi 
ekki Iíkað 1 etta upphaílega hebreska Matthcusar guðspjall, og því 
fieygt þvi á bál ísamt íleiii ritum er þcir þannig cyðilögðu. Guð- 
spjallasagan sýnir Jesú ekki neitt sérlcga góðan, þá er hann boðar 
heimilisófrið milli forcldra og barna (.Matth. 10, 35-87). Eðaer það 
fyrirmyndarkærlci'kur að “taka frá þcim sem litið liefir og fá það 
þcim cr nóg hefir svo að hann haíi yfirfljótanlcgt.” Eða þctta: “þess 
vegna kenni ég þeitn í dæmisögum, að sjSandi • sjái þoir ckki og 
heyrandi heyri þcir ckki.” Hvcr lifandi maður getur komist hji 
því að sjá ösáBlkvæninina í þessum þremur kapítölnm Mattheusar 
(10., 11., 13.)? 

Fl. “Og liver, sem týnir lifi sínu fyrir mina skuld, mun fá 
því borgið”. (Alatt. 10.). 

Sv. Að týna hefir þótt sama som og glata. En það or mönn- 
um kunnugt, hvað kirkjan hefir kennt um glötun lífsins. Þar cr 
svarið. En þessi orð bibiíunnar eru hin aídrifa vestu, sem töluð 
hafa verið í heiminum, því að biðár -kirkjurnar, kaþolska og lút- 
erska, höfðu það fyrir heróp í 30 ára stríðinu, ei' var hio nsest-a spsl!- 
virki í heimiíium, hvað sem kristipdóms sagan segir mn það. 

Fl. “Hver sem ekki cr með inór liann cr á móti ínér ’. 

;v. Þetta nota allir trúilokkar, og iuí því gcta nærri, hvort 
það hafi ckki verið vanbi'úkað, og dregið illan diik efíir séi'. 

Fl. “Og hver sem viil fyigja mér, ai' neiti sj ilfum sér og taki 
sinn kross á sig og fylgi mér cftir’. (Matt. 12). 

Sv. Að ailir undantekningaiiaúst afneiti sjálfum sér, vcrður 
víst full þungur kross fyrir hinn ráðvanda. Að afncita sinni eðlis- 
dygð, til að í'ylgja Jesú, sýnist nokkuð fijótfærnislcg krafa og ó- 
samboðin alvisku þeirri er Jesús átti ætíð að tala af. 

Fl. “0g lmeyksli riokkur þá smselingja, sem trúa á niig, Letra 
væri honum að myinnsteinn væri hengdur um Iráis honum, og lion- 
um væri sökt í sjá-fa djúp” (Ma-tt-18,). 

Jlvað munduin vér scgja um mann, sem talaði á þessa leið? 



— 6ð — 


8v. Vcr mandam segja liann kvcða rúttan dóm yíir orþódox- 
kirkjunni, að kcnna bdrnimum fyrst af o!lu að uppncfna guð með 
þrenningar nafni, síðan lieimta eið af þeim að lialda jjví til æfliloka. 
Þo segist Josú banna eiðinm “Þér skuiuð dldungis ckki svcja .. .. 
En játa þegar j'vta ber og neita pegar neita bcr; hvað scm þar er 
framyflr, það kemttr frá ltinum vonda”, (Jfatt. 5, 34—37). Nú vit- 
ttm Vcr, að allir scm í kirkjunni cru.þcir hafa allir þurft að leggjaaf 
eið, að fyigja hcnnar setningum. 0g hvers er kirkjan að Oliu búnu? 
Það mun þykja hart að segja hana af hinum vonda og liins vonda. 
En hreinn og bcinn Matteusar úrskurður er það, hvort sem hann 
or réttur eða rangur. Og er hún þá ekki anta-kristurinn? Hver 
þorir að neita því, kærulattsir kierkar? 

Fi. “Hann kveður dóm yfir Jerúsalem og Gyðingutn vegna 
þess þeir vildu ckki veita honinn viðtöku” (Matt. 23.); annað eins er 
þóekki leyíilegt. 

Sv. Vegna þcss að þcir væru hræsnarar, “umsnúandi guðs- 
boðum og gjörðu öll sin verk til að sýnast góðir fyrir mönnum, þeir 
ætu upp hús ekkna og ntttnaðarieysingja, væru lengi á bænurn fyrir 
siðasakir”. Er þetta ekki forspil íslenzku kirkjunnar hér? Og enn 
frcmur segir Jcsús eða Matteus í lians orða stað: “Vei yður skrift- 
lærðum og fariseum ! þér hræsnarar, sem læsið íyrir mönnum hiipna- 
riki; því ekki gangið þér sjilfir þar inn, og leyfið ekki inngöngu 
þeint sem hennar lcita. Vei yður skriftlærðunt og íariseum! þér 
hræsnarar, sem farið um lönd öil og höf til þess, að gjöra einn að 
gyðingi, og að því búnu gjörið þér hann að barni lielvítis, liálfu- 
verri en þér sjálfir eruð”. Þetta var dómurinn cr hann kvað upp 
yíir rangsnúinni kirkju á lians tíð. En ef hann væri nú kominn, 
mundi hann taka undir lofsöng “Sam.” um kyrkju hennar? Eg 
er mjög vantrúaður á það. Eða iofa trúboðafélög vorra tíma, fyrir 
vín brellu trúboð sitt, sem er illa ræmt um víða veriild, “hvað hátt 
sem séra Jón Bjarnason grenjar í Vesturheimi”, segir J. Þ. Eða: 
livað mundi hann segja um f'yrirlesturinn og kirkjuþingin sér í 
lagi? Eins er ég vantrúaður á að hann fyndi þar enga hræsni. 
Þetta setn ég hefi nú ritað, ætti að hvetja til að yfirvega vel það 
upptekna úr fyrirlestrinum, því hann er ijós og skýr mynd af öllu 
kirkjulífi Vestur-Islendinga. 

Fi. “Og svo þetta: rannsakið ritningarnar — þær vitna um 
mig” og “samt viljið þér ekki koma til mín svo að þér liafið lífið”, 
(Jóh. 5, 39—40). 

Sv. Hér er ldaupið yfir miðpart fyrra vessins: “því í þeim 
(ritningunum ncfnil.) hugsiðþér að þér haíið cilíft líí”. Ilafi Jesús 



— r,0 — 


talað þetta, hefir hann verið meir fi'j ilshyggjandi en bókstafs þræl- 
ar vorra tíma. Ilvað skyldn prestar vorir hafa sagt, cf einn van- 
trúarmaður hefði sagt við þá: þið liugsið að í ritningumum mnn.u 
þið finna eilíft líf? Eg er hræddur um að þeir kölluðu það háð, 
hann væri að hæðast að hinni hoilögu bibliu. Og að líkindum hefir 
höf. fi. þess vegna hlaupið yfir miðpart vcrsins að honum liafi ekki 
þótt það samboðið þciri'i tiltrú og virðingu, er hin heilaga bók ætti 
skilið. En að Kristur eða Jóbannes skyldu gera kyrkjunni þetta, 
er undra vert. En hún herir aftur rækiiega hefnt þess, með játn- 
ingar ritunum. Fyi'ir þeim má ritningin taka ofan liið hreikta höf- 
uðfat sitt, og beygja sitt háleita höfuð. 

Fl. “Móses hefir skrifað um mig, það er um hann að hin hei- 
lögu innblásnu rit vitna” (Jóh. 5.). 

Sv. Af þessari auðmýktar vcllu fl. skyldi maður ætia að hið 
heilaga kirhjuþiug, scm liann kemur frá, væri trúað í innsta eðli 
sfnu sem á pappírnum. En til þess að menn geti séð það, set ég 
hér það, cr 4. guðspjallið lítur til (5. Mósos bók 18): “f>á sagði drott- 
inn við mig: vel farast þeim orð. Eg vil uppvekja þeim spámaun 
af löndum þeirra likan þér; ég vil leggja lionum orð í munn. Hann 
skal scgja þeim alt sem ég býð honum; og hver sem ekki gegnir 
orðum mínuin, þeim er iiann mun fiytja í minu nafni, sá skal sjálf- 
an sig fyrir hitta.” Að vekja upp, sýnir að spámaðurinn var þá 
engin iifandi vera. Hann átti að vera líkur Móscs, þá einungis 
maður. Því segir guð: ég vil leggja honum orð í munn. En mundi 
guð hafa sagt svo, ef að Jesús hefði verið jafn guði í mætti, visku 
og náð? Það cr mjög ólíklegt. Og þetta orð, semguð segist leggja 
Jesú í inunn, átti hann að fiytja í guðs nafni, cn þá ekki í Jesú nafni 
eins og Jóhannes eða Justinus Martyr (sem sumir fræðimenn vilja 
eigna 4. guðspjallið) kenna og kyrkjan óðara gleyfti sem hræfugi. 
En 4. guðspjais höfundurinn leggur græðiplásturinn ofan yfir þetta 
fleiður á guðdómi Jesú, þar scm það scgir: “enginn hcíir nokkurn 
tímaguð séð”. Þá cru allir guðssjáendur í gamlatestamentinu 
lygárar. Jæja, skyldi 4. guðspjalls ritarinn hafa verið unitari? Það 
vita þrcnningar prestarnir einii'. Nú segir guðfræðin, að gainla og 
nýjatestamcntið séu rituð af guðsanda-innblásnum mönnum og því 
óskcikul. Því verð ég ráðalaus að trúa, þar sem hvort segir anuað 
ljúgá. Alt fyrir þetta gneggja biblíu-gaukarnir: að enginn stafur 
hinnar heilögu bókar hafi úr gildi gengið. 

Fl. “Það cr guðsverk, að þér trúið á þann scm liann sendi” 
(Jóh. 6.). 

Sv. llvað cr nú orðið úr alveldi Jesú? 


Þar i*3 það er guðs 



— 61 


verk en ckki hans að þeir gátu trúað því, að .Tesús væri aí guði 
sendur. Þeir sögðu við iiann (30. v.): hvcr tcikn gjörir þú, svo 
vér sjáum og trúum þér ? Ilvað vinnur þú? Þessu svarar liann 
cngu, og þá leiðist maður til að trúa því, að hann hafi aldrei gjört 
ncin tcikn. Því ef að hann lieíði gjört þau undra-vcrk er guð- 
spjöllin segja, hefðu allir, æðri og lægri, tignað Iiann, ekki síður 
Gyðingar cn heiðingjar, þ\d að á þeini tíina vantaði ekki trú á alt 
mögulegt og ómögulegt. [Framh.] 


Ræða. 

Flutt í Winnipeg í Marz 1895. 
Eftir Séra M. J. Skaptason. 


Til þess em eg íæddur og til þess kom eg í heiminn að eg bæri sann- 
leikanum vitni.—Kristur. 

Það var Gyðingurinn Kristur, hinn nafnfrægi trúarhöfundur, 
scm sagði þetta. Það var maðurinn, sem heldur vildi dauða þola, 
en að breyta á móti sannfæringu sinni. En hversu margir eru þeir 
nú, sem af heilum hnga vilja taka sér þessi orð í munn. Eg veit 
þeir eru nokkrir, hafa æflnlega verið nokkrir í heiminum, því að 
eins er mannúð og kærleiki, mentun og þekking komin það áleiðis 
scm hún er komin. 

Hvers manns sannfæring er þeim hinum sama manni sannleik- 
ur, það getur að vísu verið rangt, þetta sem liann er sannfærður um, 
en lionum finnst það vera sannleikur og með þessum sannleika á 
hann að standa. Ef að hann víkur frá honum, ef að liann brýtur á 
móti sannfæring sinn, þá breytir hann ranglega, þá er liann ekki 
góður maður, ekki göfugur maður, ekki ærlegur maður. Þetta 
munu fleiri viðurkenna; en þó, þegar menn fara að líta í kringum 
sig, yflr heiminn, yfir samferðamennina, yfir eigin breytni sína, þá 
má menn vissulega furða á því, livað sjaldgjæf þessí dæmi eru, og 
hve sjaldan menn heyra það nefnt, að standa með eða við sannfær- 
ingu sína. Eg gæti best trúað því, að þeir væru þó nokkrir, sem 
aldrei hefðu lieyrt það orðtak, og vissu því ekki, hvað það hefði að 
þýða. Mér þætti gaman að sjá þau börn, sem myndu eftir því, að 
þau hefðu verið frædd um þetta á sunnudagaskólunum. 

Vér heyrum helst talað um, að menn skuli standa við sannfær- 
ingu sína í pólitisku tilliti, og er það þó býsna undarlegt, því að hjá 



62 — 


miklum fjíilda manna hefir pólitisk sannfæring alt til þessa ekki 
verið til. Menn liafa ckki þekkt máiin svo vel, að menn gætu haít 
nokkra innri sj'ilfstæða hugmynd um þau. En svo bætist þar við, 
að þessi litla sannfæring, sem til er, liön gengur oftlega kaupum og 
sölum, að minnstakosti ber það iivor flokkurinn á annan. En sú 
sannfæring, sem þannig stendur liæstbjóðanda til boða, hún er ekki 
mikils virði, liún er sannarlega til þess, að niðurlægja manninn, en 
ekki til þess að uppbyggja hann. En þetta er nærri hið eina til- 
felli, þar sem menn heyra það nefnt á nafn, að standa við sannfær- 
ingu sína. Foringjar pðlitisku flokkanna halda um það þrumandi 
ræður, ogmeiningin ætti þi að vera sú, að þegar maðurer búinn að 
selja sannfæring sína svo ómerkileg sem hún hefir verið, þá skuli 
menn standa við það loforð og gæta þess vel að hvarfla ekki til sann- 
færingar sinnar aftur. 

En er það virkilega svo, að menn fari þannig með liið göfuga 
og háleita sem liveijum manni ætti heilagt að vera. Hvar er nú 
hin göfuga kenning feðra og mæðra. Eða er það virkilega svo, að 
mæðurnar hafi gleymt eða séðst yflr að innræta börnum sinum það, 
að þau skyldu álíta sannfæringu sína heiiaga, þau skyldu eíia hana, 
styrkja liana, byggja liana á sem bestum rökum; liefir þeim virki- 
lega séðst yfir það og kent þeim í þess stað endurlausn og englatrú, 
eða sögu um syndafall og kraftaverk, um það hvernig Eva ginti 
Adam o. s. frv. Hafi þær lagt sig fram að innræta barni sínu þetta 
eður annað eins, í stað þess að segja þvi að standa við sannfæringu 
sína, þá eru það óheiiíakaup. 

Hvernig er nú maður sá, sem fótumtreður sannfæringu sína, 
sem þó að lmnn viti livað rétt er, hirðir ekki um að fylgja því, þó 
að hann viti hvað satt er, hirðir ekkert um að halda þvi fram ? í 
félagsskap manna á meðal getur enginn maður reitt sig á hann, 
hann er andlegur ræflll og í daglegu tali er hann kallaður tuska og 
mér finnst það nafn eiga ósköp vel við hann. Eg veit það vel að 
vér finnum allir sárlega til þess hvað liörmulegt það er, að vera 
þannig gerður eða réttara að gjöra sjálfan sig þannig, því hver sem 
vilf, getur gjört að því, að vera ekki þannig, það getur stundum 
verið örðugt nokkuð, að fylgja fram sannfæring sinni. Það hefur 
stundum kostað og kostar stundum óvináttu annara, liatur og of- 
sóknir, en það er þó einmitt það, sem gjörir mann göfugann, sem 
gefur mönnum traust og virðing á sjálfum sér, og ef að menn hafa 
það ekki, þá eru menn sannarlega illa farnir. 

Ef vér nú lítum til sögunnar þá sjíum vér, að þeir einir menn 
eiga þakkir skilið af mannfélaglnu, sem standa við sannfæringu 



— 63 -— 


sína, þeir sein hé'.da fast við það, sem þcir álitu sannast og réttast, 
þcir einir liaía bæít niannkynið, lyft því upp það eru vclgjörða- 
menn þess. 400 ái um fyrir Krist, .sjáum vör Sókrates ganga um 
götur og stræti Aþcnuborgar og kenna mönnum að þekkja hina 
sönnu dygð og sönnu hrcysti. Fjöldinn skildi hann • ekki og of- 
sókti hann, og seinast varð hann að láta lífið í'yrir sannf'æringu 
sína. Budha afsalaði sér konungiegri tign 600 Arum fyrir Krist og 
varði lífi sínu til þess, að ganga um og kenna iýðnum að hugga 
hina hrelldu, að hughreysía liina ístöðulitlu, að likna nauðstöddum, 
að boða mönnum betri trú on þeir áður höf'ðu. Svo gjörði Kristur 
og lærisvcinar hans, svo gjörði Luther, er braut á bak aftur páfa- 
dóm, svo gjörir nú Ingersoil og ótal, ótal fleiri, sem vita það vel, að 
þcir baka sér liatur < g ofsóknir íjöldáns með því, að réyna að inn- 
ræta mönnum réttari og göfugri liugmyndír, en þeir áður bafa. Það 
cr ti'ygð þéssara mannn við sannieikann, sem bakar þeim liatur og 
ofsóknir, en fyrir það einmitt eru þeir miklir menn. Þeir hefðu ef 
laust getað komist betur áfram með því, að loí'a mönnum að hafa 
sína gömln, röngu skoðanir, en þá liefðu þeir verið lítilfjörlegir 
meun, eins og vér nú þékkjum svo margan manninn, sem þótt liann 
sjái, hvað satt er, þ<5 liann hafi sannfæringu um, hvað rétt er, því 
miður gjörir sig svo auðvirðilegan, að hann afneitar sannfæringu 
sinni og vinnur kannske á móti henni. 

Ef vér förum að athuga það hvaða áhrif það hafi á menn að 
standa við það, sem þeir áiíta sannast og réttast, þá sjáum vér, að 
þegar þeir einusinni hafa gjört það, þá skerpist sjón þeirra og þcir 
flnna alt af betur og betur til þessarar skyldu sinnar, því oftar, sem 
þcir gjöra það, því heitari verða þeir fyrir því. Viljakraftur þeirra 
verður einlægt sterkari og sterkari, því að eins og líkamleg áreynsla 
styrkir líkamann, eins styrkir þessi áreynsla sálina. Ef að vér í 
dag stöndum við saunfæringu vora, verður það hálfu léttara á morg- 
un og svo lieldur það áfram þangað til, að það verður oss svo ijúft, 
að oss finnst vér ekki annað geta. Virðingin fyrir sjálfum oss eykst 
með degi hverjum. Með því tengjum vér oss fastara og fastara öll- 
um góðum og göfugum öflum í lieiminum, og hvað getur verið 
gleðilegra, hvað getur verið farsæila í heiminum en það. 

Maður sá, sem breytir á inóti samifæringú sinni, breytir einnig 
á mðti samvizku sinni. Hann missir sjónar á þvf, sem í’étt er, hann 
verður samvizku Jaus og að vera samvizkulaus vitum vér hvað lief- 
ur að þýða. Viljicn til liins góða verður einlægt sljófari ogsljófari. 
Allar góðarog göfugar liugsjónir hverfa sjónummanna; menn hætta 
að hirða um, hvað rett cr eða rangt. Menn fara að ástunda það að 



— 64 


Ijúga sii>- á ciim eðurannan liátt áíiam í lieiminum. Og égbygg að 
l)dta mnni vera syndin, sem postulinn kollaði synd íi inóti beilog- 
umanda. bað cr ákatlega hart að missa sina Jikatnlegu sjón, sjón 
á báðum augum, en enn þá sorglegra er þó, að rnissa bina siðferðis- 
legu sjúi, að gcta ekki gjört grcinarmun góðs og ilis í gegnum lííið. 

En bvernig eru mi áhrifin, sem þetta beíir á aðra, á vini vora 
og félaga, á börnin vor, á alla þá, sem vér höfum einbver aískifti af. 
Áhritin nerna ekki staðar bjá osssjálfum, vér eitrum lítið íyrir börn- 
um vorurn, fyrir afkomendum vornm, fyrir vinum vorum, því nð 
þeir drekka í sig meira og minna af þessari breytni vorri, það lækn. 
ar siðgæðishugmyndina í manrifélagi því, sem vér lifum í. Vér 
stemmum með því stigu fyrir siðferðislegri íramsóun heimsins. 

Vér verðum að gæta þess, að vér lifum ekki í heimi, sem að 
öilu leyti er fullskapaður. Heimur þessi cr einlægt að skapast, 
mannsandinn er að skapast. Maðurinn er einlægt að hefja sig frá 
stigi villudýrsins og upp á við, frá mentunarleysi til mentunar, frá 
mannúðarleysi til kærleika. Vér erum ekki mentaðir enn, en vér 
erum á leiðinni að verða það. Vér erum ekki að fullu lausir við hið 
dýrslega eðli, en vér erum að kasta því einlægt meira og meira. 
Vér erum einlægt að stíga af lægri tröppu á æðai. 

Ef að vér íhugum hvernig þefta eigi að verða, þá sjáum vér, 
að fyrst er að sjá, hvað satt er og rétt og síðan, að standa við það, 
því að, þótt maður sjái sannleikan í einu eða öðru, þá gagnar það 
ekkert, ef að menn fara ekkert eftir því, og þó að einhver einn mað- 
ur sjai hann, þú hefir það einga þýðingu, ef hann lætur þá engan 
annan vita neitt um hann. 

Niðuii. næst. 


Kaupendur Dagsbrúnar er beðnir að virða á betri veg hve lengi 
heíir dregist útkoma blaðsins. Það hefir eingöngu verið að kenna 
annríki í prentsmiðjur.ni. En nú vonum vér að bráðlega koinist alt 
í samt lag, og skulum vér nú hraða útkomu Dagsbrúnar eftir föng- 
um. Næsta blað kemur út eftir 7—10 daga. 


Gefið út af TJnítarasöfnuðinum í Winnipeg. 
Ritstjóri : Magnús J. Skaptason. 

648 William Ave. 

Eéhirðir og afgreiðslumaður : Magnús PÉtursson. 
709 Alexander Ave. — Box 8C5. 

Hei.uskrixgla Prtg. & Publ. Co. 




